DWY GAN 
MWNWR TLAWD, 


Yr hwn a gafodd niwaid mawr dan y ddaean, 
“yn Ngwaith Haiarn Sir Fynwy, 





1 Cydneswch bawb o ddifri', 


Trwy Gymru yma'n llu, 
Gwnewch sylw o'm sefyllfa, 
Dyn cripil ydywf fi; | 
Mi gollais iws fy nghluniau, 
Mae'n rhybydd 'nawr i chwi, 
Myfi sy'n methu cerdded, 
Trwm iawn yw nghyflwr 1. 
2 Dan y ddaear ow'n i'n gweithio. 
Pan y cefais ergyd trwm, 
Nes sigo'm hasgwrn cefen, 
Mae'm calon fel y plwm ; 
Mae'm meddwl yn alarus; 
Gofidus iawn wyf fi, 


' Am nad wy'n gallu cerdded, 


Trwm,iawn yw nghyflwr i. 
3 I'r Workhouse c'es fy anfon, 
Bu'm yno amser hir, 
'Rwyf” eto'n methu cerdded, 
A dywedyd i chwi'r gwir, 
Am hyn 'rwyf' yn gofidio, 
A wylo'r dagrau'n lli, 


'' Am nad wy'n gallu cerdded, 


Trwm iawn yw nghyflwr i. 
4 Wel dyma rybydd weithwyr, 
Yn fawrion ac yn fan, 
Ï ddod yn nes i wrando, 
Yn sobor ar y gan, 











2 


Rwy'n gweled plant yn rhedeg, 
u'n modd ag y bu'm i, 
A fi sy'n methu cerdded, 
Trwm iawn yw nghyflwr i.. 
5 Yn Nant-y-glo a Dowlais; 
Y bu'm i amser maith, 
Dros wyth ar ugain blwyddyn, 
Yn dilyn wrth fy ngwaith, 
Y dydd diweddaf yno, 
Daeth damwain drom imi, 
Am hyn rwy'n methu cerdded 
Trwm iawn yw nghyflwr i. . 
6 Myn'd wnes i'r gwaith y bore,. 
Heb feddu llid na gwg, 
A charreg gwympodd arnaf, 
Hyn brofodd yn lled ddrwg ; 
Mewn dram y ces fy ngoso*d 
I'm cario tu arty, 
'Rwyf' 'nawr yn methu cerdded, 
Trwm iawn yw nghyflwr i. 


7 Mae'n golled mawr i deulu. 
I golli anwyl dad, 

Does neb gas fwy o golled, 
Iw canfod yn ein gwlad, 

Sef colli ein bywoliaeth, 
Mae'n golled mawr i ni, 

Ein tad sy'n methu gweithio, 
Trwm iawn yw'n cyflwr nr. 


8 Yn awr rwyf” yn terfynu, 
Gan roddi heibio'n ngwaith, 

'Rwy'n credu nad doethineb,, 
I mi fod yn rhy faith, 





Gobeithio gwnewch chwi faddeu 
Fy nghamsyniadau i, 

Gan nad, wy'n gallu eerdded, 
Trwm iawn yw nghyflw i. 


CWYN Y TLAWD 


o 
WORKHOUS E CAERFYRDDIN 
* ; ——d »>—— 


1 Yn y Workhouse 'rwyf' i'n gwaelu. 
Wrth y pwysau yn cael fy'n mhorthi, 
A chwrw Adda ar ol cino, 

Byth diolchaf fi' am dano. 


2 Yn Brycheiniog cefais ergyd, 
 Diolchgar wyf am safio'm bywyd, 
Dan y ddaear 'own i'n gweithio, 

Anhap fawr a gefais yno 


3 Gweddiwch weithwyr. na_ ddewch 
chwithau, 
T'r un ddamwain gefais inau, 
Llawer aeth i'r gwaith y bore, 
Sy'n ddigon gwael yn dyfod adre 


4 Mae llaweriawn o fechgyn Cymru, 
Fu'n anwyl iawn yn cael eu magu, 
Dan y ddaear aent i weithio, 
Esgyrn briw a gawsant yno 


5 Mae llawer iawn yn cael eu llosgi, 
Wrth ennill tamaid idd eu teulu, 









4 


Gwedi myn'd i dragwyddoldeb, 
Heb feddwl dim am wir dduwioldeb.. 


6 Er ceisio gan feddygon Brydain, 
Maent oll yn methu gwella'm cefen,. 
O am gael heddwch y Gorucha' 

Fe all hwnw'm cwbl wella. 


7 Gall roi grym im traed i gerdded, 
Fel y dall gadd iws ei lygaud, , 
O Dduw edrych ar fy nheulu, 
Dyro damaid bach i rheini. 


g Dan wialen drom fy anwyl Iesu, 
Yr wyf fi'n gorwedd yn y gweithdy, 
O Dduw rho ras i'm hanwyl deulu, 
A dwc finau maes o'r caethdy. 


— 9 O Dduw gofala am fy enaid, 
Pan byddo'm corph yn fwyd ï bryfaid, 
Dyna rybydd nawr i chwithau, 
Fod yn barod i'r un siwrnau, 


10 Ein barnu gawn gan y Gorucha, 
Am ein holl weithredoedd yma, 
Gyd-ífforddolion molwn duw, 
Ffynon pob bendithion yw 


11 Gweddiwn am.gael heddwch Iesu, 
* I gael myn'd adre, at y teulu, 
I ganu'r Anthem Haleluia, 
Gwedi 'madel ar. byd yma. 


Workhouse DAVID WHITE 


| 
U 








